Lilo Oruka Fadaka ninu Osu 
Rajab 


EL Yorùbá -Yoruba - U,,: J 


Oju Ewe A yelujara 


IBEERE ATI IDAHUN NIPA ỌRỌ ẸSIN ISLAM 


Labẹ Amojuto: 


Sheikh Muhammad Sọọlih Al-munajjid 


Itumọ si ede Yoruba: Rafiu Adisa Bello 


Atunyẹwo : Hamid Yusuf 


2015 - 1436 


IslaqmmhHouse.... 


cm seô Q Aa) ose oo 


(Uy,Ji Awi) 


lse d134 651 88/5 
a—ojl ria aa esa 


CAsa ga AS. An ya 


2015 - 1436 


IsladmhHOouse.... 


Lilo Oruka Fadaka ninu Osu Rajab 


Fatwa: f11449471 


Ibeere: 


Ninu ẹbi wa, wọn fun wa ni oruka fadaka (silver) ti wọn kọ 
awọn nkankan si lara pẹlu ede Larubawa, ti wọn si se oruka 
naa ninu osu Rajab. Ibeere mi ni wipe: mo fẹ mọ boya lilo 
irufẹ oruka bayi wa ni ibamu pẹlu Shẹria Islam tabi o lodi si i. 


Idahun: 
Ọpẹ ni fun Ọlọhun. 


O lẹtọ fun ọkunrin lati lo oruka ti wọn fi fadaka se, gẹgẹ 
bi o se lẹtọ fun obinrin naa. 


Ninu hadiisi ti Bukhari ati Muslim gba wa lati ọdọ Anas Iki 
Ọlọhun yọnu si il, o sọ wipe: "Ojisẹ Ọlọhun kọ iwe kan 


3 


tabi o fẹ kọ iwe kan, wọn wa sọ fun un wipe: Awọn iran 
miran kii ka iwe ti ko ba ni ontẹ lara, ojisẹ Ọlọhun wa ni 
ki wọn se oruka fun oun, wọn si kọ Muhammadu 
Rọsuulu-lIlahi si ara rẹ, o da gẹgẹ bii pe mo n wo oruka 
funfun naa bayi ni ọwọ rẹ". 


Alfa ẹsin An-nawawi Iki Ọlọhun kẹ ẹlJ sọ wipe: "O 
lẹtọ fun obinrin ti o ti ni ọkọ ati eyi ti ko tii ni ọkọ lati lo 
oruka ti wọn se pẹlu fadaka, gẹgẹ bi o se lẹtọ fun un lati 
lo oruka ti wọn fi wura (Goolu) se, awọn onimimọ fi ẹnu 
ko lori eleyi, ko si si iyapa kankan lori rẹ. Alfa ẹsin Al- 
khataabi sọ wipe: Wọn korira ki o lo oruka fadaka 
nitoripe awọn okunrin ni wọn maa n lo o. O tun sọ wipe: 
Ti obinrin ko ba ri oruka ti wọn fi wura (Goolu) se, ki o fi 
nkankan kun oruka fadaka ki awọ rẹ le yipada diẹ, ọrọ yi 
ko si fi ẹsẹ rinlẹ. Eyiti o fi ẹsẹ rinlẹ ni wipe o lẹtọ ki 
obinrin lo oruka fadaka". Lẹhinnaa o tun sọ wipe: "O lẹtọ 
fun okunrin lati lo oruka fadaka, yala ẹniti o jẹ alasẹ tabi 
ẹlomiran, awọn onimimọ si fi ẹnu ko lori eleyi. Sugbọn 
ọrọ ti o wa lati ọdọ apakan ninu awọn onimimọ ni ilu 
Shaamu wipe ko lẹtọ ki okunrin lo oruka fadaka ti kii baa 
se alasẹ, eleyi ko fi ẹsẹ mulẹ, ko si ni ẹri kankan rara, o 
si yapa si ohun ti awọn asiwaju ninu ẹsin fi ẹnu ko le lori. 
Onimimọ kan ti orukọ rẹ n jẹ Al-'abdari ati awọn miran ti 
fi idi rẹ mulẹ wipe ẹnu ko lee lori". 


Ni afikun, o lẹtọ lati tẹ nkan tabi kọ nkan si ara 
oruka, sugbọn sise adayanri osu Rajab fun awọn nkan 
wọnyi ko si ipilẹ fun un. Fun idi eyi, ẹniti o ba lo oruka 
kan ninu osu Rajab pẹlu adisọkan wipe o n fi n wa 
asunmọ si ọdọ Ọlọhun tabi wipe lilo oruka naa ninu osu 
Rajab ni ọla kan, irufẹ ẹni bẹẹ ti se asise, o si ti se 
adadasilẹ ninu ẹsin. 


Nitorinaa, ki gbogbo Musulumi sọra lati maa kọ 
nkan si ara oruka pẹlu ero wipe o le se okunfa oore tabi 
ki o ti aburu awọn alujọọnu ati awọn ajẹ ati awọn 
onikeeta danu. 


Koko ọrọ ni wipe: Lilo oruka ati kikọ nkan si ara 
rẹ ko si eewọ kankan nibẹ, ohun ti o jẹ eewọ ni lilo o 
pẹlu adisọkan wipe o le se okunfa asunmọ si ọdọ Ọlọhun 
tabi sisa asiko kan ni ẹsa lati lo o, tabi wiwa alubarika 
pẹlu rẹ tabi mimu u ni ohun ti o le se anfaani kan fun 
eniyan lẹyin Ọlọhun. 


Ọlọhun ni O ni imọ julọ. 


